III 


Winnipeg, Man 


Nr. 4 


Til kaupenda. 

— •— 

Heiðruðu kaupendur Dagsbrímar. Eftir að ég var íluttur liing- 
að upp til Winnipeg, fór Jiað að verða ijóst, að það var óþagræði 
mikið, að prenta blaðið Dagsbrún niður i Nýja íslandi, og með því 
að okkur herra Gísla M. Thompson var örðugt um fj&rhaginn, þ& 
fór svo, að Únítara-söfnuðurinn í Winnipeg tók að sér útgáfu Dags- 
brúnar. Blaðið var í skuld töluverðri við herra G. M. Thompson, 
og tók hann útistandandi skuldir blaðsins, upp að nýjári 1895, upp í 
það sem hann átti lijá blaðinu. Allir þeir sem eiga óborgað blaðinu 
að einhverju leyti, fram til 1. Jan. 1895, eru því beðnir að greiða 
þær skuldir til hr. G. M. Thompsons, Gimli, Man. Hann hefir mjög 
heiðarlega unnið að blaðinu, og án hans hefði það ekki komist á fót. 
Þótt við margskonar örðugleika væri að stríða, þá hefir hann klofið 
þá betur en nokkrar líkur voru á. Iíann hefir gert það, ekki í gróða- 
skyni, heldur af áhuga fyrir málefninu, sem vér allir viijum vinna 
að: leysing landa vorra úr ánauð bókstafs og djöflatrúar. Hann á 
því bestu þakkir skilið, og ég fyrir mitt leyti er honum lijartanlega 
þakklátur fyrir samvinnuna; hún heflr æfinlega gengið vel. Eg 
tek það því upp aftur, að ég óska og vona að inenn láti hann njóta 
þess, og borgi honum skilvíslega. Hann á þar töiuvert á hættu seni 
fátækur maður. 

Ilvað blaðið snertir, þá getur það nú betur fylgt tímanum, og 


— 50 — 

-W • * ;>•.-* % % . ■ ■ ' 

vona ég að kaupendum fjöígi við flutninginn. Ilér eftir verðureigi 
liætt við að útkoma blaðsins frestist, eins og stundum átti sér stað 
áður, vegna fjárskorts og annara örðugleika. 

Magníjs J. Skaptason 

‘k * . * -* * * 

•*■ 

Eins og kaupendur sjá af því scm hér að framan er sagt og eins 
af auglýsing Jneirri, sem stóð í Hcimskringlu 7. þ. m., heflir unitara- 
söfnuðurinn í Winnipeg tekið að sér útgáfu þessa hlaðs, í bráðina að 
minsta kosti. Um ástæður fyrir því þurfum vér ekki fara mörgum 
orðum; þær eru skýrðar hér að framan. — Það er að sjálfsögðu 
töluverður ábyrgðarhluti og töluverð áhætta fyrir jafn fámennan 
söfnuð, að takast á herðar að ábyrgjast útgáfu blaðsins, þar sem 
vitanlegt er, að blaðið hefir að undanförnu borgast fremur tregt; cn 
þrátt fyrir það má segja, að málið fengi mjög góðar undirtektir hjá 
söfnuðinum, sem umsvifalítið sýndi það með atkvæðagreiðslu, að 
hann var reiðubúinn að halda þessu mjög svo’ nauðsynlega fyrir- 
tæki áfram, og leggja sér þá byrði á herðar, sem þó öilum var ijóst 
að gat orðið talsvert þung. Auðvitað er það komið undir kaupend- 
unum; þeir geta cf þeir vilja og hafa áhuga fyrir málefninu, létt 
byrðina að mestu eða öllu af söfnuðinum (að fyrirhöfninni undan- 
skildri), því að blaðið hefir meira en nægan kaupendafjölda til að 
bcra sig sjálft, ef upp væri borgað, og vér vonum, að þeir viiji sýna 
í verkinu, að þeir virði þessa drengilcgu framkomu safnaðarins, með 
því að styðja að útbreiðslu blaðsins og góðum skilum á andvirði 
þess. Það mun flestum unitöru.n vera nokkurnvegin ijóst, hve 
mikla þýðingu blaðið hefir fyrir þetta mikilsvarðandi málefni vort, 
og leyfum vér oss því, sem áhugasamur hluti hinnar unitarisku 
heildar, að skora á alla sem lið vilja veita, að láta það nú í té, og 
vinna sameiginlega að sameiginlcgum hagsmunum. Nefndin hcfir 
gert tilraun til að endurbæta blaðið, og vonum vér að kaupendur" 
sýni, að þeir virði þá viðleitni vora, með því að senda sem allra 
fyrst eitthvað af andvirði blaðsins til M. Péturssonar, 601 Ross 
Avcnue, eða P. 0. Box 305., Winnipog, Man. 

ÚTGÁFUNE FNDIN. 

E. Olafsson, 
skrifari. 



Þeir eru svo margir, sem hafa kvartað undan því, að þeir vissu 
ekkert, hvað það væri, sem Unitarar tryðu, eða héldu fram, og vilj- 
um vér því setja hér fram nokkrar skoðanir, sem meginþorri Jeirra 
aðhyllisfc. 

Fyrst viijum vér teija FRELSl til að ránnsaka og prófa trúna. 
Þeir trúa, að guð sá, sem er orsök og uppspretta trúarinnar, sé éinn- 
ig orsök og uppspretta allrar skynsemi. Þeir trúa þvi, að með engu 
öðru móti sé hægt að hreinsa villurnar úr trúbrögðunum, en með 
rannsókn, með því að neyta skynseminnar með fullu frelsi. Sökum 
þess þurfa menn að hafa fult frelsi til þess, að rannsaka ait það, er 
að trúnni iýtur, fult frelsi til þess, að standa á cigin fótum, að dæma 
sjálfir án þess að láta teymast af kyrkjuþingum, eldri eða yngri, 
prestastefnum, játningum, kyrkjufeðrum eða klerkum, sem alt sam- 
an, einn með öðrum, hafa verið svarnir óvinir frjálsrar rannsóknar 
fyr og nú. 

ENGIN TRÚARJATNING. Unitarar hafa enga. sérstaka 
trúarjátning, sem heimtað sé að hver og einn bindi sig með svar- 
dögum eða undirskriftum til að halda og samþykkja. Yæri svo, þá 
væri öllu rannsóknarfrelsi lokið, og svo er hitt, að það er nær því 
ómögulegt, að tveim mönnum sýnist algerlega eitt um hið sama mál, 
og því getur enginn maður búið út þá játning, sem annar sé fylli- 
lcga samþykkur í öllum greinum, og svo cr Iiið þriðja það, að trú- 
ai'játning sú, er vér samþykkjum í dag, gæti ckki verið sönn játn- 
ing vor á moi'gun, er vér licfðum fengið betri og fullkomnari þckk- 
ingu á þcim málum, því að trúnni og trúarþckkingunni fer fram 
eins og hvei'ju öðru. Svo kendu þeir Kristur og postularnir enga 
trúarjátning og ekki heldur höfðu hinir fyrstu kristnu menn neina 
trúarjátning. Þá sýnir einnig og sannar saga mannkynsins það, að 
trúarjátningar og trúarkreddur iiafa jafnan vakið ófrið og styrjaldir 
í kristnu mannfelagi, fjölgað trúflokkum, vakið ofsóknir og staðið í 
vcgi fyrir öilum þrifum og framförum manna. En vér höfum ann- 
að lctra. Þð að vér enga trúarjátning höf'um, eða fastákveðnar trú- 
arsetningar, cr ailir þcir, sem í félagsskap vorum oru, séuskyldirað 
játa, þá höfum véi' þó sameiginleg grundvaliaratriði, og meginreglur 
einfaldar og óbrotnar, er vér fylkjum oss undir. Þær skoðanir, sem 
öllum oss eru sameiginlegar, eru þessar : Að trúin má ekki vera 



— 52 — 


skynseminni gagnstæð, að skynsemin og vor dspilta siðferðislega 
meðvitund, verður að vera æðsti dómstóll í leitun vorri eftir trúar- 
legum sannindum. 

G UÐ. Vér trúum að guð sé einn, en ekki tveir cða þrlr, eða 
í þrennu lagi. Vér trúum íi eina skyni gædda orsök og upphaf 
ldutanna, en ekki blindan vitundarlausan ki’aft. Að þessi vera, eða 
orsök, sé æðri en vorar liáfleygustu hugmyndir, vitur, heilagur, rétt- 
látur, góður, fullkominn í alla staði. Að í honum felist alt það, sem 
Kristur skildi við orðið “Faðir” og að hann geti samkvæmt eðii sínu 
ekki látið vera, að elska öll sín börn bæði þessa heims og annars. 

INNBLÁSTUR. Vér trúum því, að innblástur guðs anda 
geti ekki verið bundinn við vissa bók eða þjóð eða tlma, heldur sé 
hann nú hér hjá oss, alveg eins, ef ekki fremur, en fyrir tveim til 
þrem þúsundum ára á Gyðingalandi. Spekinnar, sannleikans, feg- 
urðarinnar og kærleikans ótæmandi andi, tekur sér bústað I sáiu 
hvers þess manns, sem móttækilegur er fyrir hann. 

OPINBER UN. Vér trúum, að opinberun sé einlægt framhald- 
andi, vaxandi, breytiieg, að hún komi fyrir á ölluin tímum, I öllum 
löndum, hjá öllum þjóðum, á ótal vegu, I náttúrunni, sögunni og 
sálu mannsins, en aldrei 4 yfirnáttúrlegan hátt. Að það sé fjarstæða 
mesta, að ætla, að finna opinberunina I bók einni, því að allur hinn 
æðsti siðferðislegi og andlegi sannleikur, sem mannkynið liafi öðiast, 
sé opinberun, og að það sé svo langt frá því, að vér séum búnir að 
öðlast alla opinberun, að vér erum ekki komnir lengra, en að sjá 
bjarma fyrir henni I morgunsárinu. Sólin 4 eftir að renna upp 4 
loftið. 

BIBLÍA. Vér skoðum biblíuna sem hverja aðra bókmenta 
sögu. Margt I henni er þjóðsögusafn Gyðinga, margt er skáldskap- 
ur og oft dásamlega fagur. En I henni eru líka Ijótar og siðfcrðis- 
spillandi sögur og hugmyndir. Iíún lýsir því vel, hvernig trú og 
hugmyndir Gyðinga hafa þroskast, hvernig þær hafa verið ofur ein- 
faldar og barnalegar I íyrstu, en svo þroskast, eftir því sem þjóðin 
þroskaðist að viti og þekkingu. Alt það I henni, sem er satt og 
elskulegt, viljum vér viðurkenna en hinu viljum vér forkasta. 

JESÚS KRISTUR. Vér trúum, að allir menn söu guðs syn- 
ir og dætur, og Jesús Jósefsson einn hinna bestu, fyrir hreinleika 
hjarta síns og hina stöku mannást. Vér getum því fremur öðrum 
kallað hann guðs son, guðdómlegan, en ekki guð. Vér eigum að 
virða hann og elska hann og breyta eftir kenningum hans, en alls 
ekki dýrka hann sem guð; enda var það ein aðal-kenning hans: að 



— 53 


vér skyldum dýrka föðurinn einan, Vér getum og eigum að hafa 
hann sem fyrirmynd, og keppa eftir að öðlast hreinleika hjartans, 
trú á sannleikann og skylduna, eins og hann; vér eigum að afneita 
sjálfum oss, sem hann; vera auðmjúkir og þolinmöðir, sem hann ; 
liata hræsni og iýgi, sem hann ; vera hugrakkir og ótrauðir að berj- 
ast fyrir sannleikanum, sem hann. Eitt af grundvallaratriðum vor- 
um er því það, að fylgja Kristi. 

AFTUBHVARF. Vér erum allir ófullkomnir, og því þurfum 
vér sí og æ að snúa frá röngu og leita hins rétta. 

F.NDURFÆÐING. Þcir sem verða betri menn, eru einlægt 
að endurfæðast, í andlegum skilningi, og vér trúum því, að vér eig- 
um til eiiífcar að halda áfram að sigra einn brestinn 4 ef'tir öðrum, 
að verða einlægt betri og fullkomnari. 

SALUIIJALP. Vér trúum, að göfgi andans og athafnanna sé 
það eina, er gjöri manninn sáluhólpinn. Vér neitum algerlega allri 
cndurlausn fyrir pinu eða dauða, kjöt eða blóð Jes'ú Jósefssonar. Þá 
kenning, að guð faðirinn skuli taka elskulegasta barnið sitt og fremja 
glæp á því, að hann skuli rjúfa lögmál kærleikans, lögmál réttlætis- 
ins, að hann skuli ekki hafa verið vitrari cn svo í stjórn sinni á 
heiminum, að hann þyrfti að taka til þessa neyðarúrræðis, — það 
álítum vér svívirðu á guði og niðurlæging á manninum, og þvi er 
hún andstyggileg í augum vorum, þessi lcenning. Og ef vér berum 
hana saman við kenning Krists um hinn glataða son, þá sjáum vér, 
að það hefir aldrei verið kenning Krists; enda hafði Kristur æðri 
hugmyndir nm föðurinn en svo. Undir eins og faðirinn veit, að 
hinn glataði sonur er á leiðinni heim, þá hleypur hann á móti hon- 
um langar leiðir og fagnar honum. En, ef að sagan ætti að fyrir- 
mynda liina sálulijálplegu trú kyrkjunnar, þá hefði f'aðirinn átt að 
cleyða soninn, sem heima var, eða kvelja liann að minsta kosti, til 
þess að geta tekið hinn týnda soninn í sátt við sig aftur. 

SYNDAFALLIÐ. Sagan um fall Adams og Evu, áiítum vér 
að sé skáldlcg hugmynd um það, hvernig liið illa liafi til orðið í 
heiminum, og að Gyðingar liafi fengið liugmynd þessa frá þjóð- 
unum í Euphratsdalnum, en skoðun eða hugmynd þessari er- 
um vér alveg mótfallnir. Vér trúum því, að maðurinn hafi al- 
drei fullkominn verið, heldur þvert 4 móti mjög ófullkominn 
í fyrstu, að hann liafi einlægt verið að fiilla, áð hann sé einlægt að 
reisa sig við aftur, að hann sé einlægt að betrast og fullkomnast, að 
hann hafi verið á jörðunni um tugi eða hundruð þúsundir ára, og 



að aldrei haíi mannkvnið í lieild sinni verið jafn gott eða viturt eða 
fullkomið, sem einmitt nú. 

ENDURGJALD. Vér trúum því, að hegning komi fyrir 
hvert hið minsta afbrot, og laun fyrir hvert einasta góðverk; en 
hegningin getur ekki verið gjörræðisfull, getur t. d. ckki verið eilíf- 
ar kvalir, því það væri djöfullegt. Hegningin hlýtur að samsvara 
afbrotinu, annars væri liún eigi réttlát. Hún er ckki lögð á mann í 
hefndarskyni, heldur af föðurlegri ást, til þess að betra manninn. 
Hegningin á að venja menn af því að brjóta. 

HIMINN OG HELVÍTI. Kenningunni um eiiíft helvíti 
forköstum vér skilyrðislaust, og teljum það að svívirðaguð, að halda 
henni fram. Væri hún sönn, þá væri farsæld í öðru lífi óliugsanleg, 
því að enginn maður er svo vondur eða gjörspiltur, að honum gæti 
liðið vel annars heims, of hann vissi af helming, eða meira en helrn- 
ing, af öllu mannkyninu í kvölum þeirn, er engan enda tækju, hvort 
sem þessar kvalý’ væru andlegar eða líkamlegar. Jlenn eru nú svo 
heimskir og æstir af trúarofsa, að þeir hugsa að þeir mundu þola það, 
en vér höfum ekki svo djöfullegar hugmyndir um mannlegt eðli. 
Vér trúum, að lífið annars heims stjórnist af lögum réttlætisins og 
kærleikans, að vera sú, er vér köllurn “föður,” verði elskulegur fað- 
ir barna sinna þar, engu síður en hér. Þeir sem góðir eru hér, öðl- 
ast gott hlutskifti þar; þeir sem í syndunum deyja hér, taka út 
hegningu fyrir brot sín, en hegningin kennir þeim að sigra þau. 

TR Ú. Vér trúum á hið góða, á manninn, að liann eigi gott 
hlutskifti fyrir höndum, á sannleikann, á skylduna, á góð og elsku- 
leg verk. Það er vor sálulijálplega trú. Vér trúum því, að því 
meira gott sem maðurinn geri af ást til hins góða, því velþóknan- 
legri sé hann guði, hvort sem hann er heiðinn eða kristinn. 

GUÐSDÝRKUN OG KÆRLEIKI. Vér trúnm, að það sé 
manniuum jafn eðlilegt, að dýrka guð, sem að hugsa, en fullkomin 
guðsdýrkun innibindur aðdáun og virðing fyrír öllu því, sem er 
hreint og elskulegt og háfleygt og fagurt. Hver sem í sannleika 
elskar guð, hlýtur að elska alla menn. Sá dýrkar guð best, sem er 
gagnlegastnr bæði heiminum og sjálfum sér, sem lifir eftir lögmáli 
náttúrunnar, samkvæmt hinum líkamlegu, andlegu og siðferðislegu 
lögum heimsins. 

SAFNAÐARLÍF. Grundvöllurinn fyrir öllu safnaðarlífi álítum 
vör ekki að séu játningar neinar, heldur bræðralag, sú hugmynd, að 
menn eigi hver og einn að leggja fram sinn skerf, til þess að efla 



-—55 — 


siðgæði, útbreiða sannar og hálcitar liugmyndir, efla góða breytni, í 
stuttu máli, lyfta sem flestum upp á æðra, andlcgt og siðferðislegt 
stig. 

VÍSINDI OG TRÚ. í rauninni geta vísindi og trú ekki verið 
hvort öðru andstæð, sé svo, þá er annaðhvoit rangt,. Þ<5 að erfltt 
hafi gengið, hafa vísiudin lireinsað trúna frá margri skaðlegri og 
svívirðilegri hjátrú og villum. Öll sú trú, sem stríðír á móti vísind- 
ununt, er röng og ætti að eyðast sem fyrst. Alt tii þessa heíir lítið 
samkomniag verið milli trúar og vísinda, af því að trúin hefir verið 
röng, en fyrir vísindin er það, að trúin kastar einni villunni á eftir 
annari. Vér unitarar viljum samrýma trú og vísindi sem miigulegt 
er. 

ÖNNUli TRÚBRÖGÐ. Þau trúbrögð, sem fylia manninn göf- 
ugustum og háleitustum hugmyndum, eru best, því að göfugar og 
liáleitar hugmyndir skapa góða breytni, góð og eiskuleg verk. Eng- 
in trúbrögð eru með öllu röng, því að í öllum felst þó einhver neisti 
sannleikans, en mjög eru þau mismunandi, og lítið bæta sum þeirra 
manninn; þau sem gefa mönnum grimmar og heiftarfullar hugmynd- 
ir um liina æðstu veru, eyðileggja liinar veglegustu tilfinningar 
mannsins og spilla honum. Ilann hefði orðið betri maður, en hann 
reyndist, ef að hann hefði aldrei þekt þessar hugmyndir. 

Þetta hið framanskráða er ekki bindandi fyrir nokkurn unitara, 
því að, eins og áður er getið, höfum vér enga ákveðna játningu, og 
geta því sumir verið í fiokki vorum, sem eina eður aðra skoðun hafa 
frábrugðna. En þetta framanskráða eru skoðanir alls þorrans af 
Unitörum. 


Kyrkjan og vísindin. 


Það er auðséð, að þeir eru farnir að finna það nú hinir lútersku 
klerkar, livar skórinn kreppir. Þeir finna það, að grundvöllurinn 
er farinn að skjálfa, sem þeir og hin “rétt-trúaða” kyrkja stendur á, 
sem hún dregur anda sinn fyrir, því að nú eru úti allar klær, nú 
eru öll vopn á lofti, til að reyna, að verja bókstafiegan innblástur 
ritningarinnar, að reyna, að hrekja alt það, er á einn eður annan 
hátt miðar til þess, að hrinda guðdómlegum innblæstri hennar. Þeir 



— 56 — 

sjá það, og það sjá allir, scm nokkuð hugsa út 1 það, að á þvl einu cr 
kyrkjan bygð; hún hcfir cngan annan grundvöll. Ef að þessi 
grundvölJur raskast, ef að hann er sýndur óáreiðanlegur, þá hafa 
þeir alla tið verið að fara með bull og endileysu, en sé hann réttur, 
þá er alt gott og gilt, sem þeir segja. 

Eitt af þvl, sein kippir grunninum undan þessari byggingu 
þeirra, er það, scm vísindin hafa uppgötvað um sköpun heimsins, 
um uppruna mansins, um ástand mannkynsins og dýra og jurtarík- 
isins í sambandi við það, sem um þetta er sagt í þcssu “guðs opin- 
beraða orði,” ritningunni. Því að vísindin neita því, að þessum 
hlutum sé þannig varið, sem ritningin segir frá ; þau segja, að ritn- 
ingin fari þar með bull og endiieysu, og þar af leiði það, að hún 
geti ekki verið guðs orð, því að guðs orð hljóti ætíð að vera sann- 
leikanum samkvæmt. 

Til þess að halda skildi fyrir trú sinni, til þess að reyna að 
draga hana og sjálfan sig upp úr feni því, sem hvorutveggja er í 
fallið, er nú séra Friðrik Bergmann að gera tilraun til að hrekja 
Hafnarstúdentana. Þeir Þorsteinn Erlingsson, Þorsteinn Gíslason 
og Iíelgi Pétursson liafa stundum brugðið beittum sverðum og veitt 
kyrkju og kreddum þau holundar og mergundar sár, sem svíða sár- 
an og éta sig inn að hjartarótum kyrkjunnar. 

I Apríl nr. Sameiningarinnar þ. á., kemur séra Friðrik fram 
enn oinu sinni, og er heldur hróðugur og þykist gersamlega hrekja 
Hclga Pétursso.i, kandidat, í Khöfn, ogsvo hróðugur er lrann afþví, 
að hann fer að hælast um, að Ilelgi Pétursson hafi ekki með einu 
orði raskað því, sem hann hafi sagt um Danvins tilgátuna. 

Eg ætla nú ekki að fara að taka svari líelga Péturssonar; þeir 
haf'a sýnt það Hafnarstúdentar, að þeir cru fullfærir um það sjálfir; 
cn ég ætla að eins að benda á fáein atriði, sem sýna, hve gjörsam- 
lega klerkunum mistekst það, að þvo sig hreina og bjarga málefni 
sínu, og svo hitt, hvílíku ryki þeim cr gjarnt að slá í augu manna. 

Þeir hafa fundið það, að Darwins tilgátan snerti bókstaflegt 
gildi ritningarinnar, ef hún væri rétt, og svo fara þeir, eins og séra 
Friðrik, að hamast á því, að milliliðurinn niilli mannsins og dýr- 
anna sé ekki fundinn enn. En það er heldur enginn að segja það, 
að hann sé fundinn. 0g það dregur ekkert úr kcnningum Darwins 
þótt hann sé það ckki. Ivenning Darwins er tilgáta, skynsamleg 
logisk tilgáta og ekkert meir, cn sem allur þorri mentaðra manna 
hefir fallist á. En nú kemur rúsínan í því. Til þess að hrekja það, 
sem aldrei hefir verið haldið fram með neinum ákafa, scm menn 



— 57 — 

játa allir, að ekki só fullsannað, en sem þó getur verið liin cina skyn- 
samlega tilgáta alt fyrir það, — til þess að hrekja þetta, sem hann í 
rauninni aldrei þurfti að hrekja, fer séra Friðrik að taka til dæmis 
kenningu próf. Wirchow’s, og.eitt af því er það, að mannlcifar þær, 
sem kunnar söu, geti ekki eldri verið en 7000 til 10000 ára gamlar. 
En um leið og presturinn notar þetta sem sönnun, skrifar undir það 
og játar, þá fellir hann með því dauðadóminn yfir sínum cigin kénn- 
ingum. Með því er hann búinn að játa, að ritnirigin só röng og óá- 
reiðanleg. Því að vitanlega á heimurinn, eftir hennar kenning, að 
vera yngri en 6000 ára. Eg býst ekki við, að klcrkar beri það 
fram, að maðurinn hafi verið skapaður á undan jö.ðunni. En þeg- 
ar þeir viðurkenna, (ég tala hér að eins um það scm þeir viðurkenna), 
að einu til fjðrum þúsundum ára áður en ritningin segir að maður 
hafi skapast á jörðina, haíi menn verið til á henni hér og livar, því 
að víðar hafa fundist gamlar leifar manna on í Neanderthai, þá eru 
þeir þar mcð búnir að eyðileggja sitt málefni. Þcim liinum sömu 
væri miklu betra að snerta ckki pennann, en að eyðiicggja sjálfa sig 
og sitt málefni með því, er þeir skrifa. En þegar þeir svo fara að 
bælast um og hrósa happi yfir þessu, þá kastar nú tólfunum, og sýn- 
ir það, hve andlega fátækir þeir efu, og svo hif.t, að það er ekki 
hægt að verja þennan málstað. Þetta á að heita vörn fyrir kyrkj- 
unni, en það er til að Ieiða hana á helvcgu. Það kann að geta sleg- 
ið ryki í augu þcim, sem svo sem ekkert vita og ekkert hugsa, sem 
láta blindandi leiðast eins og sauðir til rúnings; en þá sem opin hafa 
augun villir það ekki. Það er að eins glamur, að látast sanna eitt- 
hvað, tilraun til þcss að láta menn halda, að þeir söu “góðir fyrir 
sinn hatt,” þessir piltar. 

Hvernig fer nú nú sóra Friðrik. cða þcir hinir prestarnir, að 
því, að sanna þá sáluhjilplogu kenning Nýja Testam., að “dauðinn 
liafi komið í heiminn fyrir syndina?” Eftir því eiga engin dýr og 
cngar plöntur að Iiafa dáið allan þann áratíma, áður en maðurinn 
kom á jörðina. En vill nú séra Fiúðrik, og- þeir aðrir, að cins líta á 
kolin, sem þeir brenna á vetrum ? Hvernig hafa plönturnar og dýr- 
in, sem í þeim finnast, komist í þetta ástand ? Skyldu þau ekki 
hafa dáið ? Eða livernig fer hann að gera grein fyrir því, að ef að 
vér lítum til himins á kvöldin til sfjarnanna yfir liöfðum vorum, og 
sjáum þar stjörnur, sem vér með matliemátirskri vissu getum fullyrt, 
að hafi verið til, skapaðar fyrir hundrað þúsundum, sumar kannske 
fyrir miilíónum ára, en þó segir ritningin þær ekki fulira 6000 ára ? 
Tii þess að gera hið fyrra, verður hann að'neita náttúruvísindunum 



— 58 


og seg-j i, að þau séu bull og vitleysa; og til þess að halda fram liinu 
síðara, eða ncita þessari mathematisku sönnun móti áreiðanleikritn- 
ingarinnar, scm hér er tilfærð, verður liann að neita gildi talnanna, 
neita því, að tveir og tveir séu fjórir, tvisvar fjórir átta o. s. frv. 
Þessi mathematiska sönnun er í því fólgin, að ijósið er vissan tímaá 
leiðinni um geyminn ; rúma sekúndu frá tunglinu, 8—9 mínútur frá 
sólunni, 3 — 4 ár frá næstu sólunum, öðrum en okkar, 100,000 til mill- 
íón ára frá sumuni sólum þeim, er sjást í góðum stjörnukíkirum. 
0g þegar véi; því sjáum þær nú á himninum, þá vitum vér, að þær 
ómöguiega gcta yngri verið, cn sem svarar tíma þeim, er Ijósglamp- 
inn heíir vcrið á leiðinni frá þeim, sem í sumum tilfellum er hundr- 
að þúsundir ára, og jafnvel miklu meira ; en ritningin segir G000 ! 

Eg læt liér staðar numið að sinni, en vona hráðlega að geta sýnt 
sannanir þeirra lclerkanna og dogmui - kyrkjunnar í sínu rétta ljósi. 
Það hefir af ástæðum dregist að fjalla um ‘-Aldamót” og “Sam.”, en 
nú mun það bráðum'gjört. 


/ 

I þrasi við páfann. 

Eftir Jón K.jæenested. 


Af hugaðri talsvert, en heiðinni þjóð 
mér hermd voru djörfungar merki. 

Eg fært hefi orð þau úr lésmáli’ í ijóð, 
þau lúta að geistlegu verki. 

Það var í þann tíma sem postulinn Páll 
og páfinn oft hnefana stælti, 
að fornvitur heiðingi, frægur scm Njáll, 
við félaga sína’ eitt sinn mælti: 

Hjá okkur er seztur að svartmunkur einn 
með sorglega þreytandi jarmi. 

En honum ei lúta mun heiðingi neinn, 
við höfum vorn leiðtoga’ í barmi. 

Ilann talar urn kristninnar krossmerki hátt 
og kyrkju hann reisir í landi. 

Hann gumar og mikið um geistlegan mátt, 
í guðsríki’ að komast er vandi. 



— 59 — 


Ilann talar um auðmýkt, hann talar um vé, 
og tónar með andagift ríka. 

Hann vill að við belzt allir krjúpum á kné, 
og kyssum á fótskör hans líka. 

Ef honum við segjum í brjósti’ oss hvað býr, 
þá bannfærir okkur sá snáfi. 

Hann segir við okkur, þá alls ekki hýr : 

‘Þið eigið að vita’ ég er páfi.’ 

Oss innrætt er hræsni, sem öld spillir mest, 
hún er mest frá kyrkjunni runnin. 

Að rífa’ af sér þögnina’ og brynjast er bezt, 
og berjast og opna’ á sér munninn. 

Hér skilmast í guðs nafni skynhelgir mcnn, 
og skarplega’ er gengið að verki. 

Því Satan og prestar í sameining onn 
oss sýna hin grimmustu merki. 

Þeir fleyta sér á því að flaðra við drótt 
og flagga með krossmark í stafni. 

Og fólkinu ógna með eilífri nótt, 
og ólmast í kyrkjunnar nafni. 

Nú dynja’ á þeim óhlífið dómsorðin örg 
sem djarflega hjátrúnni neita. 

I kyrkjunni standa enn meinvætti mörg 
sem merja þarf sundur og breyta. 

Er rétt gert að hlífa þeim fjandmanna ílokk 
sem flaggar með hræsninnar skildi ? 
í okkur þeir hanga sem úlfar í skrokk 
og auðvitað sýna’ enga mildi. 

Mér finst mikið vanséð hvort reynist það rétt, 
í róstum af kyrkjunnar hendi, 
að hlífa mjög einþykkri embættisstétt, 
þótt enn hana hjátrúin verndi. 

Mér finst alveg rétt gert að koma við kaun 
sem kyrkjuna’ í heild sinni þjáir, 
þótt leggi af kýli því dámillan daun 
og djarflega vogi það fáir. 



— 60 — 


Frá lesborðinu. 


FRJÁLSLYNDI. 

Jóhanues L. L. Jóhannesson liefir tekið til máls í Apríl númeri 
Kyrkjublaðsins, og gevt tilraun til þess að hnekkja sumum atriðum 
í grein Þorsteins Gíslasonar (“vísindi og trú”), er kom út í Sunnan- 
fara íyrir nokkru og flestum er minnisstæð. En nú stendur svo á, 
að ritstjori Sunnanfara er húinn að segja, að hann hafi þegar fengið 
nóg af trúarbragða-hugleiðingum, og er því skotið loku fyrir, að 
Þorsteinn fái að svara þar, og allbúið, að fleiri íslenzk blöð séu lokuð 
fyrir honum. En þá býður ritstj. Kyrkjublaðsins, sóra Þórhallur 
Bjarnason, ótilkvaddur, Þorsteini Gíslasyni að hann skuli rúm fá í 
blaði sinu til að svara, ef hann vilji. Þetta er sannarlega heiðar- 
lega og frjálslyndislega gjört. Og bæði ég og margir landar íiér 
vestra, vottum ritstjóranum þakkir fyrir. Ef að þetta viðgengist 
víðar, þá þyrfti ekki að kvarta yfir þvi, að kyrkjan leitaðist við að 
varna alþýðu að skoða og rannsaka, eða að hún vildi leiða menn 
blindandi. Áður heflr verið kvartað yflr þvi, að kyrkjubiöðin væru 
ófrjálslyndari en önnur blöð, en hér er því snúið við, þar sem hið ís- 
lenzka Kyrkjublað sýnir sig frjálslyndara en öll hin blöðin. En 
þetta er í samræmi við alla stefnu séra Þórhalla, og eins undanfarna 
stefnu blaðsins. Það hefir ekki markað sér það starf, að lemja inn í 
höfuð mönnum einni ákveðinni skoðun og útiloka allar aðrar skoð- 
anir, heldur einmitt ieyft misjöfnum skoðunum að koma fram. En 
það ætlum vér orsaki það, að ekki heflr verið tekið alment eftir 
þessu, að skoðanir hafa vcrið fremur líkar meðal manna. Hinar 
andvigu skoðanir hafa ekki vcrið fyrir hendi. — Sunnanfara hcfir 
vcrið tekið hér vei mann á mcðaí, og þótf gott blað, en þó rnunu 
einmitt trúmálagreinaruar hafa þótt bcst ritaðar af greinum þeim, 
er birst hafa í blaðinu, og er undarlegt, að ritstjóranum skuli leiðast 
það. 

Ritstjóri Kyrkjublaðsins verðskuldar það sannarlega, að vér 
Vestur-íslendingar gefum blaði hans meiri gaum, en hingað til hefir 
verið. 



BUDDHATEÚ. 


Kristniboðsblað eitt “The Thibetan,” fer þessum orðum um 
Buddhatrú nýlega : 

Eitt af þvl, scm einkennilegt er við öld Jpessa, er það, að nCi er 
sem nýtt íjör og Iíf sé að færast í Buddhatrúna, og þegar menn líta á 
starísemi lærisveina lians fessa mikla Indlandskennara í Austur- 
löndum, og að nokkru leyti einnig í hinum vestlægari löndum, þá 
geta menn alls ekki verið samdóma því, er Jlr. W. S. Liiie segir, 
“að Buddhatrú sé á afturfararskeiði.” Hvað sem þvl líður, er menn 
hafa sagt, að á umliðnum tíma haíi henni verið að hrörna, þá liggur 
það nú í augum uppi, að hún er að drekka í sig líf og fjör. Ilún er 
risin upp að nýju og trúboðunaráhugi mikill heflr nú gripið alla 
Buddhatrúarmenn bæði á Indlandi, Siam, Japan, Ceylon, China og 
öðrum löndum. 

Nýtt félag er myndað, að nafni: “Maha Bodhi félagið,” undir 
forustu stór-lamaans í Thibet, og er tilgangur þess, að boða öllum 
þjóðum kenningar Buddha,að reisa að nýju hið helgatrö við Buddha- 
gaya, þar sem Buddha öðlaðist hina guðdómlegu speki. 

“Á þessum þríhelga stað,” segir Maha Bodhi félagið, “eráform- 
að að reisa klaustur handa munkum frá Thibet, Ceylon, China, Jap- 
an, Burmah, Siam, Cambodia, Chittagong, Nepai, Corea og Aracan. 
Þar skyidi skóla stofna til þess að kenna ungum mönnum, siðferðis- 
góðuin og vönduðum, af hvaða þjóð, eða úr hvaða landi sem væri, 
til þess að boða í öðrum löndum boðskap friðarins og bróðurlegs 
kærleika, sem hinn guðdómlegi kennari, Buddha, hefir kent fyrir 
2400 árum síðan (600 áium á undan Kristi). Er skorað á Buddha- 
trúarmenn í öllum löndum, að vinna að verki þcssu. Því er og 
lýst yflr, að nú sé tíminn kominn til þess, að dreifa kenningum 
Buddha um Ameríku og Vestur-Indland, og skorað á ungamenn, að 
gefa sig fram til námsins. Aðaisetur félagsins er í Calcutta, og með- 
al heiðursmeðlima þess og starfandi félaga eru nöfn margra ágætra 
fræðimanna, bæði í Evrópu og Ásíu. Þar á meðal prófessor Sir Ed- 
win Arnold, prófessor Rhys Davids og Col. Olcott. 

Aðalritari félagsins er herra H. Dharmapala, hinn gáfaði ind- 
verski Buddhatrúarmaður, sem mætti á trúmálaþinginu í Chicago 
fyrir hönd trúbræðra sinna. Síðan hann kom heim aftur til Ind- 
lands og Ceylon, heflr hann vakið hið ákafasta fjör og áhuga í trú- 
málum meðal landa sinna. Meðal annars hefir hann haft þau áhrif 
á trúbræður sína í Ceylon, að konur af Buddhaflokki hafa lagt upp í 



— 62 — 


pilagrímsför til skrínsins hslga í Búddha-gaya og er það hið fyrsta 
skifti um fleiri aldir, að slíkt liafi fyrir komið.” 

Buddhatrúin er í fullu fjöri, og er vissulega þörf á því, að trú- 
boð kristinna manna gefi henni gætur. Enginn kristniboði ætti leng- 
ur að vera fáfróður um kenningar, viðtektir og störf trúar þessarar 
sem er að keppa við kristnina. 

Herra F. H. Balfour talaði og á líkan hátt um trú þessa í fyrir- 
lestri einum, er hann nýlega hélt. Iíann segir meðal annars, að 
“áður liafi Buddhatrú verið sofandi, en nú sé hún vöknuð.” 

“I Kína,” segir hann, “eru Buddhaprestar teknirafhinum 
iægsta flokki mannfélagsins, en í Japan er það öðiuvísi. I prest- 
legri stöðu þar oru menn af hinum merkustu og ríkustu ættum lands- 
ins, ágætlega mentaðir, gagnfróðir í heimspeki Asíu og Evrópu, og 
jpekkja eins mikið til kristinna trúbragða, eins og ég og þú. Ilvar 
ætlið þér að til sé hið fullkomnasta bókasafn um kristna trú í Japan 
—bókasafn, sem hefir öll hin merkustu deilurit um trúmál, bæði fyr 
og nú ? Ætlið þér að það sé í einhverjum guðfræðisskóla kristni- 
boðanna ? Nei, vissulega ekki. Það er í musteri hinnar endurbættu 
Buddhatrúar í Kyoto. Buddhatrúarmenn skiija tímanna tákn, og 
berjast fyrir trú sinni og lífi.” 

Þetta er íhugunarvert. Kristnir menn ætla sér að vaða yfir 
löndin og brjóta undir sig öll trúbrögð, og leggja þau að fótum 
Krists. Þeir sjá ekkert annað en sína eigin trú, vita ekki um neitt 
annað en sína eigin trú, og kemur ekki til hugar að líta á, livaðatrú 
aðrir hafa, eða hvort að nokkuð sé gott í henni, og því síður bera 
hana saman við sína trú. Hvaða hugmyndir hafa prestarnir okkar 
um trúbrögð Austiprlanda'? Þeir þekkja þau ekki. A prestaskól- 
anum íslenzka var aldrei minst á önnur trúbrögð en liin kristnu, og 
guðfræðingar, sem af þeim skóia koma, mega standa sem glópar, 
þegar talað er um önnur trúbrögð, ef þeir ckki hafa snapað sér ein- 
hveija þekkingu um það sjálfir, sem sjaldnast er. Af þessari 
glópsku og vanþckldngu kemur það, að þegar “andinn grípur þá," 
þá færast þeir í ásmegin og vilja fara að boða kristni, livað sem það 
kostar, mönnum, scm oft eru miklu betur siðaðir, hafa miklu háfleyg- 
ari hugmyndir, cn þeir sjálfir. Væri þeim ekki bctra að gæta að 
þvi, að Sisyfusar-bjargið: eilíf fordæming, sem þeir eru að burðast 
með, velti ekki ekki ofan á þá og merji þá undir sér. Væri þeim 
ekki betra, að bcra saman slna eigin trú við að.rar, og skoða hver 
væri guðdömlegri, hvcr væri háleitari, hver væri sannari. Ef að 
þeir gerðu meira af því, þá færi minkandi ofsóknar og heiftar-and- 



— 63 — 


inn, scm svo einkennir þí,; þá mundu þeir kannske hika sér við að 
narra fé til kristniboðs út úr fáfróðum trúgjörnum, almenni-ngi. 

Þeir eru og einlægt að reyna að bei ja það inn í menn, að kristn- 
in só að útbrciðast, en hér kemur annar trúflokkur, með liundruð 
millíónir manna, og það flokkur, sem þekkir kristna trú miklu bet- 
ur en kristnii- menn þekkja þcirra trú, og finnur svo mikla andlega 
fátækt kristinna manna, að þeir aumkast yfir þá, og vilja fara að 
boða þeim betri trú. Er það ekki hálfskrítið. 


IiIN FYRSTA ÆRLEGA ÞYÐING 
Á 1. JBÖK MÓESESAR. 

Málfræðingum og biblíufræðingum hefir nú komið saman um 
það, að hið liebreska nafn á guði: Elohim, sé flcirtala af orðinu : 
Eloah, sem þýðir: guð. I hinum ýmsu hiblíuþýðingum er Elohim 
lagt út: guð, en það er rangt og ætti að vera: guðir eða guðirnir. 
Þetta atriði er ákaflega þýðingarmikið, því að á þcssu heflr alt trú- 
arkerfi Gyðinga, og svo síðar kristinna manna, verið bygt. 

Dr. William Smith, L. L. D., frá háslcólanum í London, scgir í 
ritningar-orðbók sinni, undir orðinu Guð : “I ritningu Ilcbrea eru 
höfð tvö orð um hina guðdómlegu veru, ér annað Elohim, en hitt 
Jehovah; er Elohim lagt út: guð, í hinni ensku biblíuþýðingu, en 
Jehovah: drottinn. Elohim er fleirtala af orðinu Eloah (á Arabisku: 
Allah) og kemur eintölumynd orðs þessa að eins fyrir ískáldskap og 
á fám stöðum í seinni tíma hebresku. álcnn hafa deilt mjög um 
fleirtölumyndina Elohim. Iíafa sumir skapað sér það, að það ætti 
að tákna þrenninguna, en nú er varla nokkur vísindamaður á þeirri 
skoðun.” 

Þetta er nú vitnisburður hinna rétttrúuðu manna, og sjáum vér 
það fljótt, að ef að vcr leggjum orðið Elohim rétt út, þá þýðir það : 
guðir, en af því sjáum vér, að Gyðingar hafa upphaflega ekki trúað 
á einn guð, heldur marga guði, enda ólust þeir upp hjá Egyptum, 
sem trúðu á marga guði, og einmitt þá förum vér að skilja betur í 
því, hvernig á því stöð, að þeir voru sí og æ að dýrka guði þjóð- 
anna umliverfls sig. Og á þessari fj jlgyðishugmynd heflr “rétt- 
trúnaðurinn” bygt trúarkerfl sitt. 

Vér skulum nú sjá hvernig það tekur sig út, að þýða eins og á 
að vera; guðir en ekki guð, þar sem orðið Elohim stendur. 



. »r — 64 — 

1. ‘-I upphafi sköpuðu guðirnir himin ög' jörð.” 

2. ‘ipg jörðin var í eyði og tóm og myrku' - yflr djúpinu, en andi 
giiðanna svam yflr vötnunum.” 

3 “Og guðirnir sögðu verði ljös og þaö varð Ijós.” 

4. “Ög guðirnir sáu ijósið, að það var got', og guðirnir greindu 
)j «ið frA’niyrkrinu.” 

5. “Og guðirnir kölluðu Ijósið dag, cn myrkrið nótt.” 

G. “Og guðirnir sögðu.o. s. frv., og svo er það í liverju 

vessi aftur að 27. v., að einlægt eru guðtVmV látnir segja ]petta, gera 
jetta. En í 26. og 27. vessinu er ]ao enn skýrara. Þar liugsar 
söguhöíundur þossi sér tvo guði, karlguð og kvennguð, því að hann 
segir : “Þannig sköpuðu guðirnir manninn i sinni mynd , í mynd 
guðanna sköpuðu ]peir hann, karlmann og kvennmann sköpuðu feir.” 

Þetta og annað eins sýnir hyorttvcggja : ráðvendni þeirra, sem 
þýtt hafa sögu þessa, ráðvendni klerka þeirra, er hebresku hafa lært 
og hafa því hlotið að vita það, að hér átti að leggja út: guðir, en 
ekki gnð, og svo sýnir það einnig hitt, hversu mikils virði liinn 
guðdómlegi innblástur ritningarínnar er. — Eftir Teuth Seeker. 


Um biblíuna. 

Dr. Kaye, kongregationalista-prestur í Edgerton, Wisconsin, 
ætlar að skrifa á móti fyrirlestri Ingersoils : “Um biblíuna” í ritið 
Feee Thought Magazine, er H. L. Green í Chicago gefur út, en 
Dr. Fclix L. Oswold ætlar að svara honuin aftur. Þó að Unitarar 
yflr höfuð viti hvernig mál þau standa, kynni margur að liafa gam- 
an af að sjá-atburði og brögð í glímu þcirri, og þvi hefi ég getið 
þessa, ef að menn vildu fá sér blaðið. 


LEIÐEÉTTING. — í kvæðinu “Trúin á Krist” eftir J. K.,.í 
Maí-númeri Dagsbrúnar heflr misprentast í 2. erindi 4. línu: fóíspor 
fyrir sporin (á að vera: “sem lærisveinn feta í sporin þín”). 0g í 
g. er., 3. 1.: þú fyrir þín (á að vera: “þín lögspeki íögur o. s. frv.”) 


Gefið út af Únítaraáöfnuðinum í Winnipeg. 
Kitstjóri : MaÖx t ús J. Skaptason. 
Féhirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Pétursson. 
601 Boss Ave., Winnipeg. 


Heimskringla Prtg. & Pubu. Co. 



